t 



Mátuiöarrit til stuðnings kirkju og kristindómi íslendinga, 
gefiS út af hinu ev. lút. kirkjufélagi ísl. i Vestrheimi. 


RITSTJÓRI JÓN BJARNASON. 

8. árg. WINNIPEG, JANÚAR 1894. Nr. 11. 


L U K K A N. 

Sbr. ,,Lyksalig, lyksalig“ eftir Ingemann. £>ýtt hefir handa ,,Sam. c< séra 
Mattías Jokkumsson. — (Lng eftir Weyse.) 

Hve sæl, ó, hve sæl er hver leikandi lund! 

En lofaðu’ engan dag fyrir sólarlags stund. 

Um sólskin kvað fuglinn, hann sá hvergi skúr; 
þá sólin rann í haf, var hann kominn í búr. 

Um sumardag blómstriS hið saklausa hló; 
en sólin hvarf og élið til foldar það sló. 

Og dátt lék sérbarnið um dagmálamund, 
en dáið var og stirðnað um miðaftans stund. 

þvl bilið er mjótt milli blíðu og éls, 
og brugðizt getr lukkan frá morgni til kvelds. 

En gott átt þú sál hver, sem guð veitir frið, 
þó gæfan þín sé liverf'ul um veraldar svið. 

Um guðs frið þú syngr og grætr ei skúr, 
þó geymi þig um sólarlag fanganna búr. 






—163— 


Sem barn guðs þú unir sem blómstr við sól, 
þó brothætt sé sem reyrinn þitt Iukkunnar lijól. 

þó lukkan sé brothætt, þó Ijós þitt sé tál, 
sá leitar þín, sem finnr og týnir engri sál. 

Hve sæl, ó, hve sæl er hver leikandi lund, 
og lukkan er eilíf, þó hverfi hún um stund. 

-í-ooch-— 

Má reiða sig- á guðspj allasöguna ? 

Eftir dr. F. Godet í Neuchatel i Sveiss. 

Á afskekktum stað í heiminum fœddis't maðr einn fyrir 
nærri því tveim þúsundum ára í fátœkt og lítilmótlegum kjör- 
um. Á þrítugsaldri kom bann opinberlega fram sem kennari, 
og hélt hann því starfi áfram í þrjú ár eða rúmlega það; sýnist 
hann eigi fyrirfram hafa sett sér neinar fastar reglur fyrir því, 
hvernig hann skyldi kenna, og eigi bundið sig við neina ákveðna 
kenningar-aðferð. Htmn sagði skýrt og skorinort: „Sonrinn 
getr ekkert gjört af sjálfum sér, nema það sem hann sér föður- 

inn gjöra. Faðirinn-sýnir honum allt það, er hann 

sjálfr gjörir“ (Jóh .5, 19. 20). „Eg tala eins og faðir minn kenndi 
mér“ (Jóh. 8, 28). Ekkert stórkostlegt íþróttaverk framleiddi 
hann; eigi samdi hann nein lærð rit, er komandi kynslóðir 
fengi tekið við sem minnismerkjum hinna andlegu hœfilegleika 
lians; jafnvel um eigin kenning sína ritaði hann ekki neitt > 
hann talaði og læknaði. Og er hann liafði haldið starfi sínu á- 
fram ein þrjú ár eða svo, dó hann á krossinum eins og óbóta- 
maðr. 

Nú, nítján hundruðum ára síðar, er nafn þessa manns hátt 
upp hafið yfir öll nöfn á jörðinni. Milíónir manna beygja kné 
sín fyrir honum. Ótal-margir menn hafa í dauðann gengið 
fyrir þá sök, að þeir játa nafn hans, og ótal-margir kjósa heldr 
dauðann en að afneita honum. Hinsvegar eru þeir menn til, sem 
af öllu hjarta hata hann og fyrirlíta. Eina óvirðingin, sem hann 
hefir sloppið við, er það að menn láti sérstandaá samaum Iiann. 
þá er allt kemr til alls, snýst allt um hann, því að málefni hans 
og guðs ríkis er orðið eitt. Hvert eitt þýðingarmikið spursmál, 



—163— 


cr setr mannlegan anda í hreiling, stendr í sambandi við komu 
lians í heiminn. Meir og meir er liann að verða ])að, sem Jó- 
hannes Muller kallaði hann, „lykillinn að mannkynssögunni". 

Hvern dóm eigurn vér að fella um þennan stór-atburð sög- 
unnar? Eigum vér að líta á hann eins og annan draum, er 
mannkynið liafi dreymt? Og sé svo, á hann þá að skoðast sein 
bjartr eða dirnmr draumr? Er hér, ei' til vill, um undarlegt út- 
skreytt æfintýri að rœða, sem þó hefir í sér kjarna af söguleg- 
uin virkilegleik? Eða er oss unnt að öðlast áreiðanlega vissu 
um mann þennan, orð hans og athafnir? Getr oss virkilega 
tekizt, að komast að innsta eðli þessarar einstakiegu veru, svo 
vér fáum fullt skyn borið á það, hverja þýðing hún á að lnifa 
bæði fyrir hið persónulega líf sjálfra vor og eins fyrir ákvörðun 
nmnnkynsins yfir höluð ? 

Tilgangr ritgjörðar þessarar er í anda sannleikans að svara 
þessum spurningum svo ákveðið og Ijóst sein höfundi hennar cr 
unnt. Og hann mælist til þess, að menn lesi það, sem hann 
segir, og doemi um það í sama anda. 

Guðspjallasagan eða frásagan um æfi Jesú Krists, senr vér 
nú erum við að eiga, er ekki neinn draumaheimr eða tilbúið 
æfintýri, lieldr erum vér í þeirri frásögu staddir á áreiðanleguin 
sögulegum grundvelli. jiað sýna ómótinælanlega frásagnir, sem 
enn eru til, eftir samtíðarmenn, bæðiGyðinga og heiðingja. 

Jósephus, sagnaritari Gyðinga, fœddist cS áruin eða því sein 
næst eftir dauða Jesú. Hann var fangi rómverska keisarans, 
þá er Jerúsalem var lögð í eyði (70 árum eftir fœðing Krists). 
I Gyðingasögu sinni segir hann mjög uákvæmlega frá því, þeg- 
ar fyrirrennari Jesú, Jóhannes skírari, kom frani og vann sitt 
verk. Mismunr sá, sem í fáeinum atriðum er á frásögu hans 
og guðspjallanna í nýja testamentinu, ber þess vott, að hvor- 
tveggja ritin eru sjálfstœðar frásagnir. 

Frásaga Jósephusar sýnir það greinilega alveg eins og guð- 
spjöllin, að hinn mikli iðrunarprédikari hafði mikil áhrif á þjóð 
Gyðinga. Jaf'nvel Heródes konungr var hræddr við þau áhrif 
og lét svo hálshöggva hann. 

Annarsstaðar í sama riti segir Jósephus frú ]iví, að þá er 
rómverski landshöfðinginn var fjarverandi, hafi Ananus œðsti 



-164- 


prestr í embættisnafni látið myrða „ Jalcob, bróð'ur Jesú, sem 
kallaðr var Kristr“, alveg eins og hann á sama tíma hafi gjört 
við nokkra aðra þeirra manna, er höfðu forustu á hencli í söfn- 
uðinum í Jerúsalem. Orðin: „bróður Jesú, sein kallaðr var 
Kristr“ hafa sumir kallað óekta og viijað stryka út, en án giltlra 
ástceðna. Jósephus gat ekki vel talað um mann með eins al- 
gengu nafni og Jakob og látið vera að ákveða frekar, hver sá 
Jakob var. Samkvæmt vitnisburði nýja testamentisins veitti 
þessi Jakob söfnuðinum í Jerúsalem forstöðu þangað til fám ár- 
utn áðr en borgin var lögð í eyði. Hinn gyðinglegi sagnaritari 
hefir með þessu staðfest ]tað, að þessar tvær þýðingarmiklu per- 
sónur í guðspjallasögunni hafi virkilega verið til. 

Eftir er enn að svara þeirri spurning, hvort Jiisephus hafi 
ckki beinlínis talað um Jesúm. Og skal þá tekið fram, að til 
er reyndar staðr í sögu hans, þar sem komið er með stutt yfirlit 
yfir æfi Jesú. Eu svo sterk rök hafa verið leidd gegn því, að þessi 
staðr væri ekta, að eigi verðr á honum byggt með neinni vissu. 
Annaðhvort hefir einhver kristinn maðr algjörlega bœtt þeim 
kafia inn í frumritið ellegar þá að minnsta kosti breytt honum 
til stórra muna. j)að er heldr ekki örðugt að gjöra sér grein 
fyrir f>ví, að Jósephus heflr ekki sagt neitt í sögu sinni um Jes- 
úm. Hinn hebreski sagnaritari sneiðir augsýnilega með öllu 
móti hjá því að minnast Messíasar-vona landa sinna, svo að 
hann kœmi Rómverjum ekki til að líta þjóð sína grunsemdar- 
augum. þegar hann talar um Messías, gjörir hann það ein- 
göngu í því skyni að eigna Vespasían keisara þann tignartitil, 
hinn œðsta, er Gyðingar áttu í eigu sinni, og smjaðra þannig 
fyrir Rómverjum. 

Stöku frásagnir um æfi Jesú heíir líka hið mikla Gyðinga- 
rit Tahnúd inni að halda, og er það, sem elzt er í því riti, frá 2. 
öld. það cr mjög ólíklegt, að höfundar þess, Gyðinga-rabbínar, 
hafi tekið nokkuð af því, er þeir korna með, úr guðspjöllum nýja 
testamentisins. það, sem þeir segja um Jesúm, hlýtr því að 
styðjast við sögusagnir, er voru á gaiigi meða! almennings um 
.Tesúm og myndazt höfðu meðal fjandmanna hans. I Tahnúd er 
sagt, að foreldrar Jesú hafi verið Stada’ og María, og um móöur 
hans er sagt, að liún hafi vcrið dóttir Elí, sem er samhljóða ættar- 
tölunni hjá Lúkasi (‘3, 23), ef hún er rétt skilin. Nefndireru líka 



—165— 


lærisveinar Jesú, t. a. rn. Mattai (Matteus), Toda (Taddeus). Tal- 
inúd kannast einnig vi5 lrinn yfirnáttúrlega mátt Jesú til að 
gjöra kraftaverk; höfundum ritsins kemr ekki til hugar að neita 
því, að þau hafi í sannleika átt sér stað. Lærisveinum Jesú, t. a. 
m. Jakob nokkrum frá Sekanía, eru einnig í Tctlmúd eignuð 
samskonar verk, en þau eru skýrð á þann merkilega hátt, að 
Jesús hafi komið með töfralyf nokkurt frá Egyptalandi, er hann 
hafi falið á balc við hörundið og með því gjört kraftaverlc sín. 
Hefði kraftaverk Jesú ekki verið svo kunn meðal allra stétta 
Gyðinga, myndi menn vafalaust blátt áfram liafa neitað þeim í 
staðinn fyrir að vera að gjöra svona óeðlilega grein fyrir þeim. 
TalmvA getr og urn hinn skyndilega voða-dauða Jesú, og 
nefnir hann út af því með óvirðingar-nafninu Tabúí (hinn 
hengdi), og segir hvað eftir annað, að á páskadagskvöld hafi 
honum hegnt verið með glœpamanna-dauða. þó að ýms kynja- 
trú hafi augsýnilega komizt inn í þessar frásögur, þá er þó eng- 
inn vafi á því, að þær hljóta að vera leifar af ároiðanlegri sögu, 
er breiðzt hefir út á meðal þjóðarinnar. 

Meðal heiðinna rithöfunda, sem minnzt hafa atburða þeirra, 
er hér er um að rœða, verðskulda þessir tveir rómversku sagn- 
ritarar það öllum öðrum freinr, að þeir sé nefndir: Tacítus, sem 
fœddist 25 árum eftir freðing Krists, og Svetóníus, sem uppi var 
skömmu síðar. Ut af brunanum mikla í Rómaborg árið 64 e. 
Kr. setrir Tacítus, að Neró keisari hafi leitazt við að koma af 
sjálfum sér grunsemdinni um þennan hryllilega glœp. Og síðar 
segir hann, að þessi trúarflokkr hafi fyrst þotið upp í Júdea eins 
og drepsótt, að í upphafi liafi hann verið bœldr niðr með dauða 
höfundarins, sem krossfestr hafi verið á landstjórnaráruin Pon- 
tíuss Pílatusar, en að flokkrinn liafi síðar komið fram í Róma- 
borg og breiðzt þar út mjög fijótt. Svetoníus segir frá því, að á 
þeim tíma hafi undarlegr orðrómr útbreiðzt um allt rómverska 
ríkið, um það, að „einhverjir úr austrlöndum myndi koma og 
brjótast til valda“, og bendir þessi saga greinilega á Messíasar- 
vonir Gyðinga. því næst minnist hann eins og Tacítus á of- 
sókn kristinna manna í R, ímaborg. Um málsóknina á móti 
Jesú og hinn hræðilega dauða hans hefir inönnum þannig svona 
snemma verið kunnugt í Róm; og hinir mörgu pislarvottar í 



— 166 — 


hinum fjölmenna söfnuði, scm safnazt hnfði í höfuðstað heimsins, 
eru sönnun fyrir því, að þessi þekking hafi borið ávöxt. 

Af þessum frásögum Gyðinga og heiðingja er ljóst, að þó að 
maðr vildi nú endilega kalla söguna ura Jesúm æfintýri, ]?á hlyti 
það æfintýri þó að sjálfsögðu að hafa áreiðanlegan sögulegan 
kjarna. ])ótt hvorki hefðuin vér guðs])jöllin, né heldr ncina 
sögusögn frá fornkirkjunni, vissum vér þó að minnsta kosti 
tvennt: 1. Jesús hefir lifað og kennt í Júdeu og frainkvæmt 
verk, er vöktu almenna athygli ; hann dó hinum smánarlegasta 
dauða, sem fornöldin vissi af að segja, og sá dauðdagi hlaut að 
vera hálfu óvii’ðulegri fyrir mann, sem var Gyðingr, sökum þess, 
að það voru hinir heiðnu Hómverjar, sem beittu þessari liræði- 
legu hegning við liann. 2. þegar á síðara helmingi fyrstu ald- 
ar kannast menn við þennan krossfesta Jesúin um ]ivert og 
endilangt Rómaveldi sem fyrsta stofnanda trúarfélags eins, er 
algjörlega var frábrugðið kirkju Gyðinga. Um þetta trúarfé- 
lag ritar l’liníus, sem árið 110 eftir Krists fœðing var róm- 
verskr landstjóri í Bithyníu, í bréti sínu til Trajans keisara, að 
þeir sv’ngi lofsöngva til handa Jesú sein til guðs, og að þeir, er 
tilheyrðu þessu satna trúarfélagi hafi sameiginlega heitbundið 
sig til að lifa heilögu lífi 1 ). 

þetta tvennt: dauði Jesú á krossinum og stofnan kirkjunn- 
ar af honum, vorðr þannig samkvæmt áreiðanlegum vottorðum 
hinn ómótmælanlegi kjarni í æfisögu hans. Spurningin um það, 
hvort treysta megi frásögu guðspjallanna, snertir að sjálfsögðu 
ekki ]ætta tvennt, heldr á hún að eins við hinar sérstöku ástœö- 
ur, við orð þau og atvik, sem samkvæm tguðspjalla-frásögunni 
er hið einkennilega í æfi ogframkomu Jesú. það, sem þar næst 
liggr fj-rir oss að komast til fullkominnar vissu um, er í þá átt, 
hvort og að hve miklu leyti frásagnir þessar verðskulda, að 
menn reiði sig á þær í einstökutn smáatriðum. 

Aðalatriðið er að komast til vissu um það, hvert gildi vér 

O „þeir syngja Kristi lofsönga sem guði, og skuldbinda sig 
með eiði, ekki til neins glœps, heldr til þess að stela ekki, ekki 
að ræna og ekki að freinja hjónabandsrof, til þess að vera trúir 
og skilaaftr því, er þeir liafi lánað.“ Bréf Pliníusar 10,1*7. Sbr, 
Sam., Apríl 1887. 



—167— 


eigurn aS eigna ritum þeim, sem flutt liafa oss æfisögu Jesú, og 
hver sé uppruni þeirra. Er þá fyrst að athuga þrjú fyrstu guð- 
spjöllin, það er að segja guðspjöll Matteusar, Markúsar og Lúk- 
asar; svo keinr þar á eftir til skoðunar Jóhannesar guðspjall, 
sem verðr að athuga út af fyrir sig, siikum þess, hve frábrugðið 
það er liinum guðspjöllunum. 

1. Kristin kirkja á elzta tímabili æfi sinnar fékk ekki af 
ritum frœðslu um það, sem Jesús kenndi eða gjörði, heldr fyrir 
persónulegan vitnisburð postulanna og lærisveina þeirra. En 
smásaman eftir að kirkjan breiddist út fóru menn líka að finna 
til þarfar á því að liafa sögu Jesú fœrða í letr. 

Æfa-gömul frásögn er til um það, að tollheimtumaðrinn 
Matteus, sem Jesús kallaði beint frá tollbúðinni til að ver - a 
lærisveinn hans og undir eins var fús til þess (Matt. 9, 9), hafi 
verið liinn fyrsti af lærisveinum drottins, sem nokkuðritaði urn 
æfi hans. Starf hans áðr var og vel líklega orsök þess, að liann 
fremr en hinir lærisveinarnir hafði lært að rita. Honum er 
eignað það, að hann hafi ritað upp rœð'ur Jesú, eða með öðrum 
orðum fœrt í letr kenningar hans, án þess vér þó vitum, hvort 
og að hve mikiu leyti rœður þessar voru settar í samband við 
söguleg atvik í æfi Jesú. 

það er nú auðskilið, eð hinn kristni söfnuðr hafi á undan 
öllu öðru fundið til þarfarinnar á því að eignast áreiðanlegt eft- 
irrit af orðum og rœðum Jesú. Ut frá heim streymdi svo mjög 
sérstakiega hið nýja ijós, sem upp var yfir jörðina runnið. Með 
þeim var nýjum andlegum himni hvolft yfir söfnuðinn; það voru 
heilög orð, sem söfnuðrinn mátti ekki eiga á hættu að breyttist 
eftir því sem títnar liöu. Verk drottins aftr á móti gátu langt 
um freinr hættulaust um lengri tíð geymzt í manna-minnum. 
Sögn sú, að Matteus hafi ritað safn af rœðum drottins handa 
söfnuðunum í Gyðingalandi, er í sjálfu sér mjög sennileg, enda 
staðfestir það atvik hana til fullnustu, að efnið er eins og það er 
í nýja testamentis riti því, sem ber nafn þessa postula, þar sem 
höfuðkenningum Jesú er þar safnað saman í fimrn megin-þætti, 
sem settir eru inn í ágripið af æfi lians, hver á sinn stað. Að 
hverjum einstökum þessara kenningar-kafla enduðum, byrjar 
sagan á ný með orðatiitœkjum, sem ávallt eru því nær eins. 
(„þegar Jesús hafði iokið þessari roeðu --“ Matt. 7, 28; 


— 168 — 


11, 1; 13, 53; 19, 1; 26, 1). Varla getr ]n T í veriS nokkur vafi á 
því, að þessi fimm rreöusöfn hafa upphafiega veriS ein heild, er 
síSar var aðskilin í þessa ýmsu þætti, til þes-s svo á eftir að 
þeim mætti skjóta inn í ágrip af atburðunuin í æfisögu Jesú. 
Hið upphatlega rit postulans, sem kirkjufeðrnir geta um, er að 
ölluiiL líkindum geymt oss í þessum fiinm i'œðujLáttuin. Æfi- 
sögu Jesú hetír þá síðar verið bœtt við, eílaust af einhverjuin 
lærisveini þess sama postula, og síðan hefir ritverkið i heild 
sinni fengið nafnið Matteusar guðtspjaU, sökum þess að hinn 
eiginlegi kjarni þess var kominn fi'á postula þessum sjáifum. 
Hinir fimin rreðuþættir eru: 1. Fjalliíeðan, sem hljóðar um hið 
sanna réttlæti, er útheimtist til að geta komizt inn í guðs ríki 
(5.—7. kap.); 2. Rœðan um skyldur þeirra, sem postulaembættið 
hafa á hendi, og um það, hvað fyrir þeim liggi, tlutt af Jesú, þá 
er hann sendi hina tólf postula út (10. kap.); 3. Rœðan um vöxt 
guðs ríkis á jörðinni allt frá stofnan þess fyrir orð hins heilaga 
sáðmanns til þess er hin jarðneska saga þess er á enoa við endr- 
komu drottins (13. kap.); 4. llœðan um aga og reglu í samfélagi 
trúaðra (18. kap); 5. Rreðan um dóininn, er haldinn skyldi að 
einu leyti yfir hinuin andlegu leiðtogum Gyðingaog Jerúsalems- 
borg, og að hinu leytinu yfir kirkjunni sjálfri og gjörvöllum 
heimi (23.—25. kap.Y 

j)að er nú nokkurn veginn almennt viðrkennt á vorri tíð, 
að þessir fimm rreðuþœttir sé frerðir í letr af Matteusi; og sé 
það virkilega satt, þá hiifum vér hina beztu trygging fyrir því, 
að þessi hluti, setn t r svo afar þýðingarmikill, af starti Jesú, liaíi 
geymzt í áreiðanlegri mynd. Og í raun og v e ru er það svo, að 
að rœður Jesú í fyrstu guðspjöllunum bera á sér stimpilinn af 
þjóðarástandi Gyðinga á þeirri tíð. 

2. Önnur hiið á liinni opinberu starfsemi Jesúer hinirsögu- 
legu atburðir. En þá kemr spurningin, hvort vér höf'utn eins 
áreiðanlega þekkingaruppspretlu, að því er snertir þessa atburði, 
eins og vér höfum hjá Matteus', að því er kemr til orða Jesú. 

Meðal kirkjufeðranna er það mjög almennt álit, að anuað 
guðspjallið, sem kennt er við Markús, sé skrásett af Jóhannesi 
]ieim, er að auknefni var kallaðr Markús. Samkvæmt Gjörða- 
hók Postulanna átti hann ásamt irióður sinni heima í Jerúsa- 
lem um það leyti, er Kristr var krossfestr; starfaði hann síðar 



—169— 


ásamt þeim Páli og Barnabas, og enn seinna me5 Pétri, að út- 
breiðslu kristninnar trúar (Pg. 12, 12; 13, 5 og 13; 15, 39; 1. Pét. 
5, 13). það er sagt bann hafi ferðazt með Pétri sem túlkr eða 
skrifari Hann heyrði þann boðskap, sem Pétr iiutti söfnuðun- 
um, og frerði hann í letr, þó eigi í ákveðinni röð, heldr smásam- 
an eítir því sem boðskaprinn var fram Huttr: það voru látlaus- 
ar, einfaldar frásögur, sem vel áttu viö hina andlegu þörf allra 
áheyranda. Hann lét sér þannig nœgja aö knýta frásögur 
þessar hverja við aðra, án þess að hirða um nokkra nákvæmni að 
því er snerti tíma-niðrröðun, og hugsaði að eins um að skýra 
nákvæmlega frá þeim atburðum, sem liann hafði heyrt. 

Efni sjálfs guðspjallsins og allr ytri frágangr þess ber þess 
greinilegan vott, að þessi lýsing (kirkjufeði-anna) á uppruna þess 
sé áreiðanleg. það kemr ekki með neinar slíkar miklar rœður 
sem þær, er standa í guðspjalli Matteusar. Frásagan ieiðir fram 
fjölda atburða, og eina bandið, sem tengir þá bvern við annan. 
er hin óendanlega lotning fyrir honum, sem er höfnðpersónan í 
fíllum þessum sögum. Sá, er frásöguna les, fær ósjálfrátt þá 
skoðan, að tilgangr höfundarins haíi enginn annar verið með 
ritverk þetta en að vekja sömu trúarundran hjá jreim, er læsi eða 
heyrði, og kviknað hafði í brjósti þeirra manna, er upphaflega 
voru vottar að þessum atburðum. Svo getr enginn ritað nema 
sá, er verið hefir sjálfr sjónarvottr. Með því skýrist líka, hvern- 
ig stendr á hinum mörgu einkennilegu smádráttum, sem guð- 
spjall þetta er svo fullt af og gjörir frásöguna svo fjiiruga. Til 
dœmis viljum vér minna á frásöguna um hinn unga auðuga 
mann, þar sem svo er komizt að orði: „Jesús leit þá til hans, 
elskaði hann og mælti“ (Mark. 10, 21). I sögunni urn það, hvern- 
ig Jesús lét sjóinn verða kyrran, er þessi athugasemd: „En hann 
svíif á kodda í skutnum" (4,38). þarscm sagt or frá mállausa og 
heyrnarlnusa manninum, stendrsvo: „(Jesús) lcit upp til himins, 
andvarpaði og sagði við hann : Effatak (7,34). I frásögunni 
um blinda manninn í Jeríkó, sem læknaör var, stendr þetta: 
•,Hann kastaði þá yfirhöfn sinni, stóð á fretr og kom til Jesú“ 
(10, 50), þar sem frá því er skýrt, að Jesús haíi læknað mann 
einn með visna liönd, er þetta tekið fram: „Hann litaðist utn 
með rc.iðisvip og varð hryggr yfir harðúð hjartna þeirra" (3, 5). 
Frá síöustu ferð Jcsú til Jerúsalcm er byrjað að segja með þess- 



— 170 - 


rnn orSum: „Nú héldu þeir til Jerúsalem; gekk þá Jesús áundan 
þeim, en þeir voru felmtrsfullir og fylgdu lionum með ótta“ (10, 
32). Allsstaðar í sögu Markúsar verða fyrir oss svona lagaðir 
virkilegleika-uppdrættir, sem benda á höfund, er sagt hefði get- 
að: Eg var sjálfr viöstaddr, þegar þetta gjörðist. Vér skulum 
enn fremr benda á það, að í frásögu Markúsar er oft þegjandi 
gengið fram hjá þeim atriðum, sem tekin eru fram í Matteusar 
guðspjalli og sýna liina góðu eiginlegleika Pétrs; en aftr á móti 
er allt tekið með inn í sögu Markúsar, sem orðið gat postula 
þessum til auðmýkingar, og mjög nákvæmlega frá því sagt. 
Má af því hiklaust draga þá ályktan, að sagan sé upphaílega frá 
Pétri sjálfum, sem í hinum munnlegu rœðum sínum sneiddi hjá 
því, sem gat verið honum til heiðrs, en dró það aftr á móti fram, 
sem var honum til vansœmdar. 

Af Markúsar guðspjalli getum vér þannig fengið eins áreiö- 
anlega þekking á hinni annarri hlið á æfisögu Jesú, það er að 
segja hinum ytri atburðum í þeirri sögu, eins og af Matteusar 
guðspjalli með tilliti til kenningar Jesú. Margir halda því fram, 
að eigi sé yfirhöfuð unnt að vita neitt með vissu uin einstök at- 
riði í æfi frelsarans; en nú er sýnt, að þessi staðhœfing er ósönn. 
})að dugir með engu móti að taka eins lítið tillit til annarra 
eins votta og Matteusar og Pétrs eins og þeir menn gjöra, sem 
að eins glotta eða yppta öxlum, þegar talað er um áreiðanlegleik 
guðspjallssögunnar. Annar eins maðr og Renan viðrkennir, að 
Markúsar guðspjall hafi ritað verið áðr en sjónarvottarnir allir 
að atburðunum í æfi Jesú voru andaðir. Að efast um áreiðan- 
legleik rita þessara gæti maðr ekki nema með því móti að vera 
líka í efa um það, hvort postularnir, mennirnir, sem frásögurrita 
þessara eru upphaflega frá, Iiafi yfir höfuð veiið vandaðir, óljúg- 
fróðir menn. En jafnvel Strauss álítr óhœfu að hreifa annarri 
eins efasemd. 

3. þriðja uppsprettan, sem vér fáum þekking frá um æfí- 
sögu Jesú, hefir ekki eins og þær tvær, sem nefndar eru, þann 
kost, að flytja oss söguna beint frá sjónarvotti, en í þess stað 
hefir hún sér það til ágætis, aðþareru leiddar saman í eina nátt- 
úrle^a heild hinar tvær hliðar á sögu drottins, sem þeir Matteus 
og Markús að nokkru leyti koma með aðskildar. Vér eigum 
hér við guðspjall það, sem ber nafn Lúkasar. 



—171— 


Af hinum stutta formála, sem höfundr rits þessa byrjar þaS 
meí?, fáum vér nœgilcga frœðslu um uppruna þoss. Hreinskilni 
höfundarins kemr vel og fagrlega fram í þeim inngangsorSum. 
Ilann telr sig hvorki með postulunum, né til þeirra manna, sem 
sjónarvottar voru aS atburSunum í æfi Jesú. Hann setr sig í 
röS meS þeim mönnum, sem á undan honum höföu tekiS sérfyr- 
ir hendr aS fœra í letr frásagnir um þá atburSi, og játar hiklaust, 
aS hann hafi aS eins heyrt um þá af munni hinna upphaflegu 
votta. Ur því, sem hann skortir aS persónulegum kunnugleik, 
hefir hann leitazt viS aS bœta meS nákvæmum rannsóknum 
um upphaf atvika þeirra, sem frá er sagt, og umréttatíma-niSr- 
röðun þeirra. í fornkirkjunni var rit þetta ásamt GjörSabók 
postulanna, sem er aS skoSa eins og síSara hluta alls verksins, 
eignað guSspjallamanninum Lúkasi, er var læknir og í fylgd 
meS Páli postula á kristniboSsferðum hans meSal heiSingja. 
Nafn Lúkasar kemr hvergi fyrir í guðspjallasögunni og örsjald- 
an í bréfum Páls. Getum vér af því dregiS þá ályktan, að það 
sé ófalsaS, þar sem svo lafhœgt liefði verið aS kenna ritiS viS 
einhvern mann, sem langt um meir var þekktr. Vér höfum því 
bér fyrir oss rit, sem saman er tekið af lærisveini og förunaut 
hins mikla heiðingjapostula. Hann þekkti mörg rit, setn voru 
um sama efni. Hann hafSi víða ferSazt, meSal annars sérstak- 
lega i GySingalandi, þarsem hann dvaldiítvöár ásamt með Páli 
postula (Pg. 21, 17 og 18, sbr. 27, 1). A ferðum þessum safnaði 
hann eflaust öllum þeim frásögum úr æfisögu Jesú, sem hann 
gat náS í, f þeim tilgangi, iiS velja svo úr þeim öllum ])«S, sem 
almennt var kunnugt og viðrkennt, raSa efninu niðr eftir tfma 
og fylla í eyðurnar. Hver einasta blaSstða af riti Lúkasar ber 
vott um hreinskilni hans, alvöru og lifandi trú, og þegar til 
þessa er tekið tillit, getr manni eigi til hugar komið, að þessi 
höfttndr meS nokkru móti hafi getað lagt sig niðr við það, að 
breyta nokkru í orðum eða gjörðum Jesú eða spinna sjálfr upp 
eitthvaS algjörlega nýtt og setja það inn í æfisögu Jesú. MaSr 
síi, sem liefir einlæga trú, eins og Lúkas eflaust hafði, býr ekki 
til efrii trúar sinnar, heldr tekr hann viS því og heldr því föstu. 
þar sent Lúkas þannig segir frá fjölda atburða, sent Markúsgetr 
ekki um, þar sem hann dreifir orðum Jesú, sem Matteus safnar 
satnan i langar reeður.og ketnr þeim fyrir á ýmsum stöSurn og gjör- 



— 172 — 


ir um leið nákværna grein fyrirhinum sögulegu atvikum, er gáfu 
tilefni til þeirra orða, þá hlýtr þetta að vera sprotlið af hinum 
sérstöku rannsóknum, sem hann hafði gjört viðvíkjandi hinum 
ýmsu atriðum í æfisögu Jesú, og er það í nákvæmri sainhljóðan 
við það, sem hann setr sér fyrir í guðspjalls-innganginum. Sam- 
vizkusemin og nákvæmnin í sögu hans sýnir sig hezt, ef maðr 
her frásögu hans um innsetning heilagrar kvöldmáltíðar saman 
við það, er Páll postuli segir um sama efni (1. Kor. 11), eða tekr 
eftir því, hvílík samhljóðan er á frásögum Lúkasar um hinar 
ýmsu opinberanir frelsarans eftir upprisuna og því, er Páll segir 
í 15. kap. bréfsins til Korinþumanna, 

(Framhald í uæsta blaði). 


S á 1 in r. 

eftir II. Chr. Sthen. pýddr handa ,,Sam.“ af séta Valdemar Briem. 

0, hvert skal eg flýja, þá hjartað er þreytt? 

— Ó, minn guð, hinum bágstöddu bjarga! 
þú, guð, einn fær huggun í hörmungum veitt. 

— því að sorgin, hún mœðir svo marga. 

Já, þeir eru sælir, er sorgin leggst á. 

•— Ó, minn guð, hinum bágstöddu bjarga! 
þeir hrelldu, kvað frelsarinn, hugsvölun fá. 

— því að sorgin, hún mœðir svo marga. 

Nú ógnarlegt reiðarslag hefir mig hitt. 

— Ó, minn guð, hinum bágstöddu bjarga! 
þú, drottinn, ert einasta athvarfið mitt. 

— því að sorgin, hún moeðir svo marga. 

þú, guð, hefir sjálfr oss gefið það boð: 

— Ó, minn guð, hinum bágstöddu bjarga! 
að vér þig í dauðanum veljutn oss stoð. 

—• því að sorgin, hún mœðir svo marga. 

þú segir: , Ó, komið þér, komið til mín!' 1 
— Ó, minn guð, hinum bágstöddu bjarga! 



■173— 


„er þung verðr LyrSin og þróttrinn dvín.“ 

— því að sorgin, hún mœðir svo marga. 

Eg svala vil yðr og hressa vil hér. 

•—- 0, minn guð, hinum bágstöddu bjarga! 
því sálar og líkama læknir eg er. 

— því að sorgin, hún mœðir svo marga. 

0, drottinn, eg bið þig: Mig yfirgef ei! 

— Ó, minn guð, liinum bágstöddu bjarga' 
Yið brjóst þitt eg ligg, hvort eg lifi’ eða dey. 

— því að sorgin, hún mœðir svo marga. 


Lausn kirkjumiar á íslandi við ríkið. 

Jíirlcjublað'ið hefir lýst yfir því, að það só mcð afnámi 
ríkiskirkjunnar á íslandi, — vilji berjast fyrir því, að lúterska 
kirkjan þar heima verði að sjálfstœðu félagi, algjörlega óháðu 
hinni borgaralegu landstjórn. 

það segir, sem satt er, að öll hin kirkjulega löggjöf iands- 
ins á síðasta aldarfjórðingi hafi. verið í sjálfstœðisáttina. það 
segist þaklca þcim mönnum, sem unnið hafa að þeirri löggjöf, al- 
veg eins fyrir það, þótt þeir haldi nú dauðahaldi í steininn, sem 
þeir hafi iosað, því að þyngdarlögmálið sjái um sig. Og svo 
niikill virðist blaðinu orðinn þungi þessara kirkjulegu frelsisum- 
leitana á íslandi, að það sé þegar orðið timabœrt spursmál að 
„taka nú fyrir aöskilnað ríkis og kirkju sem eitt hið þýðingar- 
mesta mál hinnar íslenzku kirkju.“ 

Og þar með setr hið háttvirta Kirhjublað það á prógramm 
sitt að vinna að þessum aðskilnaði. 

Oss er þetta svo sem að sjálfsögðu sannarlegt gleðiefni. 
Sameiningin liefir frá upphafi æfi sinnar verið þess fulltrúa, að 
kirkjan á Islandi þyrfti að losna frá landstjórninni, hefir æfin- 
lega haldið því fram, að aðskilnaðr ríkis og kirkju þar heima 
vseri eitt af lífsspursmálum þjóðarinnar. Svo yfirlýsing Ivirlcju- 
Uaðsins gat ekki annaö en glatt oss. Eitstjórinn fær náttúr- 
lega þakklæti fyrir lmna frá öllurn þeim, sem svipaða skoðan 
og vér hafa á íslenzkuin kirkjumálum. 



—174 


þaS á líklega nokkuð langfc ! land, að þetfca mál vinnist: — 
kirkjan á íslandi fari að eiga heima ufcan við landstjórnina. En 
það afcvik, að málgagn hinnar íslenzku kirkju, hið eina, sem hún 
á í eigu sinni þar heima, er allfc í einu orðið með þessu máli, 
orðið ákveðið í því að „lieyja sannfoeringarsfcríð“ í þessa átfc, 
getr naumast annað en fiýtt fyrir því, að sú mikla breyting á 
hinum yfcra hag kirkjurmar á Islandi, sem hér er um að rœða, 
nái fram að ganga. 

þó að KirhjublaðiS vitanlega vilji frið innan kirkjunnar 
og heiti því nú, að gjöra sér allfc far um, í umrœðunum um þetta 
mál eins og öll önnur, að „varðveita eining andans í bandi í'rið- 
arins“, þá veifc það þó, að baráfcfculausfc nær lausn kirkjunnar frá 
ríkinu eigi fram að ganga. Margir prestar og leikmenn, sem 
annars eru virkiiegir frelsismenn, eru enn á móti því, að land- 
stjórnin láti kirkjuna lausa, telja það liáska fyrir kristindóm 
þjóöarinnar, ef ríkið sleppir af honum verndarhendi sinni. Svo 
Kirkjublað'ið veit vel, að stríð hlýtr að verða. Og það á sann- 
arlega þökk skilið fyrir það, að vilja, þrátt fyrir sína meðfœddu 
tilhneging í friðaráfcfcina, standa uppi í því sfcríði. 

En blaðið hefir veðr af því, að fríkirkjuandinn liggr í 
ioftinu, miklu sterkari en sá andi, er halda vill kirlcjunni í 
gamla horfinu. það skilr svo vel fceikn tímans, að hinn fyr 
nefndi andi muni innan lengri eða skemmri tíma eiga sigrinn 
vísan. 

Út af þessari vissu er það, að Kirkjublað'ið', þráfcfc fyrir á- 
greininginn eða stríðið, sem það veit að fyrii- liggr, hugsar líkfc 
og Júlíus Sesar, er hann hélt suðr yfir Rúbíkon: „Teningunum 
er kastað.“ 


->-o<>c=—-- 

Bókasafn séra Eggerts heitins Briems, sem mönnum kom 
saman um að kaupa til handa kirkjufélagi voru á síðasta árs- 
þingi þess, kom frá íslandi í haust hingað til Winnipeg með hr. 
Sigtrygg Jónassyni, og er nú geymfc hjá séra Jóni Bjarnasyni. 
Sú upphæð, sem skotiðvar saman á kirkjuþinginu til þess að fá 
það fcil kaups fyrir og fiutt hingað að heiman frá íslandi, var 
talsvert minni en verðið, sem upphafiega var til tekið. Einstöku 
kirkj uþingsmenn eiga og enn ógreitt það, sem þcir lofuðu til 



—175— 


borgunar fyrir satn þetta, svo aö talsveröa íjárupphæð vantar 
enn upp á ]?að, sem þarf í þessu skyni. 

því er það, að vér skormn nú á landa vora hór vestra, hvort 
heldr þeir standa í kirkjufélaginu eða ekki, að skjóta nokkrum 
dollurum til þessara bókakaupa. það vantar að minnsta kosti 
eina 50 dollara tii þess að geta borgað hið umrœdda bókasafn 
að fullu. það, sem menn vilja til leggja, geta þeir sent ritstjóra 
Sameiningarinnar, og mun hann tafarlaust kvitta fyrir. Og 
skyidi meira fé verða skotið saman en á vantar til þess að safn- 
ið geti orðið borgað að fullu, samkvæmt því verði, er það upp- 
haflega var boðið fyrir, þá verðr því, að því leyti sem það hrekkr, 
varið til þess að borga fyrir band á óbundnum bókum eða blöð- 
um, sem í safninu eru. 


Dr. Philip Schaff í New York andaðist 20. Október síðastl. 
Hann var víst mesti kirkjulegi rithöfundrinn, sem lifað hetir í 
Ameríku. Liggr eftir hann feikn öll af ágætum guðfrœðisritum 
í nálega öllum greinum; en einkum átti hann þó við biblíuþýð- 
ingar, kirkjusögu og samanburð á trúarjátningum kristninnar. 
Hann var einn guðfrœðinganna, sem unnu að endrskoðan ensku 
biblíu-útleggingarinnar. Dr. Schaff foeddist í Sveiss á nýárs- 
dag 1819 kom yfirum til Ameríku 1844 og var þá orðinn frægr 
fyrir lærdóm sinn. Heyrði hann upphaflega til hinni þýzku 
reformeruðu kirkju, en gekk síðar í kirkju Presbyteríana.— 
Hann hefir meir en nokkur annar maðr unnið að því, að gjöra 
það, sem bezt er í guðfrceðislegum bókmenntum þýzkalands, 
kunnugt liér í álfu. Eftir fyrirmælum hans var við útför lians 
sunginn hinn mikli sálmr Lúters Ein feste Burg („Vor guð er 
borg á bjargi traust"). 

í Kristjaníu í Noregi er að meðaltali ein kirkja fyrirhverj- 
ar 13 þúsundir bœjarbúa. En í Kaupmannahöfn er hlutfallið 
hálfu verra: það er að segja: ein kirkja handa hverjum 26 þús. 
fflanns, og ef undirborgirnar eru teknar með, að eins ein kirkja 
banda liverjum 28 þúsundum. Yæri hlutfallið á milli fólksfjöld- 
>ns og kirknanna hér í Winnipeg hið sama og í höfuðstað Dan- 
'aerkr, þá væri að eins ein — segi og skrifa ein — kirkjaíþess- 
Wu bœ. 



—176— 


Á eyjum þeim í Kyrrahaíinu, scm Nýju Hebrídur lieita, var 
fyrir 40 árum allfc fólkið heiðið og villfcar mannætur. Eyjarbú- 
ar eru 100 þúsundir, og af þcim eru nú 40 þúsundir kristnir 
menn. 13 tungumál eru töluð á eyjunum og heíir biblíunni verið 
snúið á þau öll. Settir hafa verið á fót 150 skólar, og eru marg- 
ir kennaranna innfœddir þar á eyjunnm. 

Lúterskir prestaskólar í Ameríku eru nú 26 að tölu með 
samtals 80 föstum kennurum og 900 stúdentum. 

Lexíur fyrir sunnudagsskólann; fyrsti ársfjórðungr 1894 . 

9 . lexía, sunnud. 4 . Marz: Sa!a frumburðarréttarins: I Mós. 25, 27 — 34 , 

10 . lexía, sunnud. 11. Marz: Jakob í Betel: 1. Mós. 28 , 10 — 22 . 

11. lexía, sunnud. 18. Marz: Bindindis-lexía: Orðskv. 20, 1—7; 

eða: 

Blessan allra Jjóða: 1. Mós. 19, 17—21. 

12. lexía, s'Unnud. 25. Marz: Yfirlit; 

eða: 

Páskalexía: Mark. 16, 18. 

TIL SKÓLANS. 

Jóbann Ilallson $1.50; Jóhannes Jónsson á Monntain $0.50; Tómas Ilall- 
dórsson s. st. $1'00; Indriði Sigurðsson s. st. $1.00; Sv. Sölvason s. st. 0.50; J>, G, 
Jónsson s. st. $0.5o; Jóhannes Torfason s. st. $0,50; forgrimr Arnason s, st. $1.00; 
E. H. Bergmatin, Garðar $2.00. 

Fr: J. B. 

Biblíur og nýja testamentið til kaups ltjá ritst. Sam. 

Hr. SigrbjSrn Sigrjónsson sendir “Sameininguna“ út, Adressa hans er: 
l64 Kate St. Til hans snúi menr. sér viðvikjandi afgreiðslu Ijaðsins. 

Isafolíl, lang-stœrsta blaðið á íslandi, kemr út tvisvar í viku allt árið, kostar 
i Ameríku $1.50. M. Pálsson, 12 Ilarris Block, Winnipeg, er útsölumaðr. 

Simnailfara hafa Kr. Ólafsson, 575 Main St., Winnipeg, Sigfús Berg- 
mann, Gardar, N. D., og G. S. Sigurðsson, Minneota, Minn. I hverju blaði 
mynd af einhverjum merkum manni, flestum íslenzkum. Kostar einn dollar. 

--- ; --- 

KIRKJUBLA&IÐ, ritstj. séra J>órh. Biarnarson, Rvík, 3. árg. 1893, c. 15 arkir 
auk ókeypis fyljliliilaðs, „Nýrra kristilegra smárita,“ kostar 60 cts. ogfæsthjá W.Il 
Paulson, WinnjjJeg, Sigf. Bergmann, Gardar, N.Dalc., og G. S. Sigurðssyni, Minne 
ota, Minn. 

„SAMEININGIN” hemr út máuaðarlega, 12 nr. á ári. Verð f Vestrheimi: $1.0( 
ávg.; greiðist fyrir fram. —Skrifstofa blaðsins: 704 l'ifth Ave. N., IMnnipeg 
Manitoba, Canada.—Útgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), PállS.Bardaí, Frliðrik I 
Bergmann, Hafsteinn Pétrsson, N. Stgr. J>orláksson, Magnús Pálsson, Jón Böndal 


PRENTSMIDJA LÖGBEKGS — WINNIPEG. 




